WicipediA 


Aragoneg 


Mae Aragoneg yn un o'r ieithoedd Romáwns. Fe'i siaredir gan rhwng 10,000 a 30,000 o bobl yn ardal y 
Pyreneau Aragonaidd yn Aragón. Fe'i gelwir l'aragonés yn Aragoneg. Unig goroeswr tafodieithoedd 
Nafarro-Aragoneg y Canol Oesoedd yw. 


, ? V, Eginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwyychwanegu ato (https://cy.wikipedia.Org/w/ 
index.php?title=Aragoneg&action=edit). 


Wedi dod 0 "https://cy.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Aragoneg&oldid=2277435" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 13 Mawrth 2017, am 06:08. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 













